
DDEDDF FOES^%,, 


A GYFANSODD WYD GAN 


ROBERT EDWARDS, o Feirion. 


Cenir ar “ Eluseni >Meîetres. 


fllîîîûn=Äa^gî 

‘AERNARFON, árgrapfwyd gan peter eyans. 


Ueol y CasteU. 



V Bdeddf Foesol, &.ctr 

W EL dyraa’r Gyfraith Foesol, 

Y rheol yvv a gaed gan Dduw,, 
Trwy Moses, mae yn hysbys, 

O Sìnai, gweddus yw, 

Trwy fellt a swn taranau, 

Ac udgorn nef,—gwrandewch j llef,— 
Y daeth yr odiaeth Reol 
Gain foddol, ganddo ef; 

Ysgrifen Duw y duwiau 
Ar ddwy o lechau hardd o lun; 

Mae’n nodi yn gu yr hyn sy i ni 
I dalu i Dduw a dyn: 

Ni ellir yn ddiwallau, 

Mae’n sicr, diau, garu Duw% 

Heb garu’n bur, ar fôr a thir, 

Ein c’mydog, eglur yw. 

2 Di newid yw y Gyfraith, 

Un beríFaith yw, i ddynol ry w' 

O hyd yn rheol bywyd 
I gyrraedd gwynfyd gwiw; 

O’i chadw mae anrhydedd, 

Tangnefedd ’nawr, íra ar y llaw r, 
Y’nghyd a theyrnas hefyd 
Y nef a'i mwynfyd mawr : 


8 


A bon yw’r Gyfraith Ddwyfol, 

A rhinweddol i bob un; 
Brenhinoedd mawr y ddaear lawr, 

A’r gwaela’ yn awr o ddyn: 

Gweil ini gadw’i Gyfraith 

Sy a’i gallu’n berffaith heb wahân, 

Na rayn’d i’r lle dan wg y Ne’, 

I íffamau uíTern dân. 

3 Myfi yw’r Arglwydd nefol, 
Trag’wyddol Dduw holí ddynol ryẃ, 
CreawdwT pawb yn mhob-man 
Wyf fi, beehadur clyw^; 

Myfi a'th ddug di allan 
O lydan wdad yr Aipht yn rhad, 

O fawr gaethiw^ed ealed 
I dir ’r addewid fad: 

Na foed it’ dduwiau eraiíl 
O fewn un gwersyll ond myfi, 

Myfi yw Duw y meirw a’r byw,— 

O erglyw arnaf fi; 

Na wna gerfiedig ddelw 

I’w haddoli heddyw mewn un w!ad, 

Os addoli hi yn Ile Duw Tri, 

Cái’th boeni ’n uffern frad. 

4 Llun dim sy’n y nef uehod, 

Nac isod le yn y ddaear gre’. 


4 

Nae yn y dwfr o dani, 

Pw ’ddoli ’n lle Duw ’r Ne’; 

Os delwau a addoli 

Cai g’ledi cla mewn blinfyd bla^ 

Y’ngwlad yr anífyddloniaid, 

Heb obáith gwçled ba’ 

O nac ymgryma iddyot, 

Ac na was’naetha o honynt un; 
Gwas’naetha ef, mae ’i fraich yn gref 
I’th dynu i’r Nefdda ’i llun: 

Myfi yw’r bywiol Arglwydd, 

Dy Dduw tragyw^ydd yn rahob lle, 
Wyf Dduw y dòn, a’r ddaeàr gron^ 
Ae union Dduw y Ne’. 

5 Myfi wyfDduw eiddigus, 

A gweddus Sanct ar fiyn a phant, 
’Rwy’n ymweled â phecbodau 
Y tadau ar y plant, 

’Rw'y’n ymweled hyd y drydedd 
A’r bedwaredd lu cenhedlaeth ddu, 

A hyny mewn modd pendant, 

O’r rhai a’m casnât i; 

■Rwy’n gwneutlìur glân drugaredd, 
Mewn gwirionedd, i filoedd maîth' 
O’r rhai ag- sy’n fy ngharu’n gu, 

A pharehu ’Nghyfraith faith ; 

Sawi gadwant fy ngorch’mynion, 
Cant etifeddu y dirion Ne’, 


s 

Y’nìlilith y saint mawr fydd eu brainí 
A’u lìwyddiant yn y lle, 

6 Na chyrameT ei enw’n ofer, 

’Mae’i dyner ìef yn üen^ti’r Nef, 

Gaiì’s nid yw gtiirion ganddo 

’R hwn a’i cymmero ef; 

Mae’n gwybod ein holì ’eiriau, 

’N raeddyiiau maith, a’n gwamaì waith, 
Mae ef yn holJwybodol, 

Anfeidrol ddwyfol iaith. 

A chadw’r Sabboth sanctaidd 
Yn dduwiolaidd i’r gweddaidd Dduw, 

A pharcha ef wrth fodd y Nef, 

Mae’n sylfaen gref i fy w ; 

Chwech o ddiwrnodau y g’weithÌ, 

Ac y gwnei dy waith i gyd, 

Ond y seiíhfed dydd ei Sabboth sydd,— , 
Mae’n Llywydd ar y byd. 

7 Ac ar y diwrnod hwnw 

Na wna ddim gwaiíh, maé’n ddydd o saith 
Tydi dy hun, na’th feibion, 

Na’th ferched g-wìwdon chwaith, 

Na’th weision, na’th forwynion, 

Na’th dirion lu,—’r anifail cry’, 

Na’r dyn dieithr fyddo 
Yn gwilio o fewn dy dŷ; 


6 


O herwydd toewn chwe diwrnod 
Y gwnaeth e’r nefoedd uchod iawn, 

A'r ddaear gron a wtoaetb yn Ilon, 

A’r môr yn g'yson iawn : 

Ef wnaeth y tân, a'r awyr, 

A’r coed, a phob creadur byw ; 
y ilysiau wnaeth, a’u bìodau maeth, 

Yn doraeth o bob lliw., 

8 A’u gwneud o ddiddim ddefnydd 
Yn g'aerydd gw^ych, pob gwdyb a sych, 
A hymy mewn chwe’ diwrnod,— 

Cewch wybod yn y drych ; 

A’r seithfed dydd gorphwysodd, 
Bendithiodd ef trwy’r byd a’r Nef, 
Sancteiddiodd y dydd Sabboth, 

Mewn gwdw-ddoeth, lan-ddoeth lef; 
Fe ddylem ninau ei barchu 
A’i ogoneddu oll i Dduw, 

Am ei roddion e’yd i ni o hyd 
Tra yn y byd yn byw ; 

Dydd yw i felys foii, 

A dydd i garu’r Meddyg rhad, 

Dydd ydyw hwn i dynu ’r pwn, 

Os ceisiwm cawn iaehâd. 

9 Anrhy^dedd dod yn wastad, 

Mew'n cariad rhad, i’th fara a’th dâd. 


7 


Er estyn dy ddydd hawddg-ar 
Ar y ddaear, yn ddiwâd, 

Yr hon rydd yr Arglwydd cyfiawn 
Mewn uniawn fryd i ti o hyd; 

Sef anrhydeddu yr uwchaf 
A’r isaf yn y byd. 

Na ladd.—Na wna odineb, 

Ond bydd raewn undeb a’r Gyfraith hon. 
Na ladratta chwaith mewn ùnrhyw waith 
Yn y greadigaeth gron. . 

Na ddywed gam dystiolaeth 
Am dy gymmydog, berífaith frawd, 

Brawd o’r un had, o Adda ein Tad, 

Heb eiliad yn ei gnaw'd. 

10 Oddiaf dy hardd gymraydog 
Na chwennych di ei wraig na’i dŷ, 

Ond cadw ’r unig Reol, 

’R hon gaed o’r 'neîoedd fry; 

Na chwennych ddim a feddo 
O’i eiddo ’fe raewn unrhyw le, 

Na’i was yn wir, na’i forw'yn, 

Na’i ŷch, na’i asyn e’, 

Wel dyma ddeg gorchymyn 
A gaed gan Frenin Nef eî hun ; 

Yn Ddeddf i ni fe’i rhoed yn ífri, 

Heb dorri o honynt un: 

Ca’dd Adda ac Efa Gyfraith 


8 



Yn Eden unwaith i’w cadw yn £3 
Am dorri hon trymhaodd ffbn 
Yn eirchion dyfnion Duw. 


11 Ar ol i Adda bechu, 

A thorri’n fy w orchymyn Daw% 
Dangosodd ef Gyfreithiau 
A Deddfau o bob rhyw: 

Fe roddodd i’r luddewon, 

Mewn union fryd, ddwy Gyfraith 
Rhoes un yn Rheol wlado],* 
Rinweddol yn y byd, 

A rhoes y ilallyn Rheol,t 
O’r cysgodol aberthau llawn, 

A hon oedd gre’ o bethau’r lle 
Y borau a’r prydnawn: 

Ond rh’odd y deg gorehymyn 
J bawb ei ddilyn i’r Nefoedd wén 
A « rhoi yn wir mewn g’oîeu clir 
Ar fôr a thir, Amen. 


R. Edwards, o Feirion, ai cânt. 


•Cyfraith FarnedigaethoL tCyfraith Séi-emoniol. 
^ m chaniateir i neb Argraffu y Gán hon, heh 
yr Atcdwr, 


-aèrn; 


